1.  คุณ เข้า ใจ เรื่อง การท่อง เที่ยว ระหว่าง การท่อง เที่ยว กระแส หลัก และ การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน 
อย่าง ไร? 

การท่อง เที่ยว กระแส หลัก คือ มี รถ อยาก จะ เดิน ทาง ไป ไหน ก็ ไป ได ใน จุด ต่าง ๆที่มี ชื่อ เสียง  ไป แล้ว ต้อง ไป 
ถ่าย รูป  เช่น ดอย ช้าง มูบ  จุด ชม วิว 13  หมู ป่า  ร้าน กาแฟ ต่างๆ  ไป เที่ยว ได้ ด้วย ตัว เอง ได้ และ ส่วน ของ การ 
ท่อง เที่ยว โดย ชุมชน เรา จะ ได้ สัมผัส กับ วิธี ชีวิต ของ เขา โดย มี คน ใน ชุมชน มา คอย ดูแล  อำนวย ความ 
สะดวก กับ นัก ท่อง เที่ยว ซึ่ง เป็น การ ดูแล แบบ ญาติ พี่ น้อง อุบ อุ่น มากกว่า การที่ เรา เดิน ทาง ท่อง เที่ยว ด้วย 
ตัว เอง 

2.  อะไร เป็น สิ่ง ที่ ทำ ให้ คุณ คิด ว่า เป็น จุด แข็ง ของ การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน? 

มี สมาชิก ใน ชุมชน มี ความ เหนียว แน่น กลม เกลียว กัน พร้อม ที่ จะ ผลัก ดัน ชุมชน ให้ มี ความ เจริญ  ทุก คน ใน 
หมู่ บ้าน มี ศักยภาพ  มี คุณภาพ ที่ดี มาก ขึ้น  การที่ ได้ เห็น ลูก หลาน ตัว เองกลับ มา อยู่ บ้าน มี อาชีพ โดย ที่ ไม่ 
ต้อง ไป ทำ งาน นอก บ้าน  ทำ ให้ ครอบ ครัว อยู่ กัน พร้อม หน้า อีก ทั้ง ยัง มีผู้ คน แปลก หน้า มา เที่ยว  มา สัมผัส 
บรรยากาศ บ้าน เรา  ทำ ให้ ไม่ เหงา 

3.  อะไร เป็น สิ่ง ที่ ทำ คุณ คิด ว่า เป็น จุด อ่อน ของ การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน? 

การที่ เรา มี นัก ท่อง เที่ยว เข้า มา ก็ อยาก จะ ต้อน รับ และ ดูแล ให้ ดีที่ สุด จน ลืม ไป ว่า วิถี ชีวิต ของ เรา เป็น ยัง ไง 
คิด เผื่อ ว่า เขา จะ ลำบาก สิ่ง ที่ ทำ มัน น้อย เกิน ไป หา สิ่ง ต่างๆ มา เพิ่ม จน กลาย เป็น การ ยัด เอียด ให้ 
นัก ท่อง เที่ยว หรือ เปล่า มัน คือ จุด อ่อน  บาง ครั้ง อาจ ไม่ ได้ ถาม นัก ท่อง เที่ยว ที่ มา มัน เป็น ความ รู้สึก แบบ 
ญาติ กัน แล้ว ทำ ให้ นัก ท่อง เที่ยว ไม่ กล้า ที่ จะ พูด ว่า เรา ควร ปรับ ปรุง ไหม สิ่ง ที่ ทำ มัน ดี หรือ เปล่า อีก หนึ่ง 
จุด อ่อน คือ  การ ตัดสิน ใจ  เพราะ การทำ งาน โดย ชุมชน ไม่ ใช่ แค่ เรา ที่ จะ สามารถ ตัดสิน ได้  เพราะ คน ใน 
ชุมชน บางกลุ่ม อาจ ไม่ เห็น ด้วย ไม่ เขา ไม่ ได้ เข้า ใจ ว่า การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน ได้ ประโยชน์ อะไร  ถ้า คุณ ไม่ 
ทำ คุณ ก็ ไม่ ได้  ถ้า คุณ มา ทำ คุณ ก็ ได้  แต่ เขา ก็ มอง ว่า มัน วุ่นวาย เกิด การ ถก เถียง กัน ใน ชุมชน  บาง คน ก็ ไม่ 
เห็น ด้วย กับ การที่ จะ ให้ [ช้ส ถาน ที่ บาง จุด  มัน ทำ ให้ เรา เสีย โอกาส รับ นัก ท่อง เที่ยว 


4.  อะไร เป็น สิ่ง ที่ ทำ ให้ คุณ คิด ว่า เป็น โอกาส ของ การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน? 

การที่ เรา ได้ แลก เปลี่ยน ประสบการณ์ กับ นัก ท่อง เที่ยว บาง ครั้ง เรา อยู่ แต่ ใน บ้าน ท่า งาน  อยู่ ร้า นาย ของ 
เรา ก็ ใช้ ชีวิต ปกติ เรื่อยๆ  เมื่อ เรา ได้ มา ทำ การท่อง เที่ยว เรา ก็ เปิด โลก ข้าง นอก ว่า การ ท่อ เที่ยว เรา มี 
อะไร บ้าง  เป็น เหมือน การส ร้าง ราย ได ให้ กับ เรา  สร้าง อาชีพ ให้ กับ เรา  สร้าง ให้ ชีวิต ของ คน ใน ชุมชน  อีก 
ทั้ง ยัง ได้ แลก เปลี่ยน ประสบการณ์ วิถี ชีวิต ของ กัน และ กัน  เช่น  การ ใช้ ภาชนะ ใส อาหาร ที่มีค วาม แตก ต่าง 
กัน  ฉัน ใช้ ไม่ ไผ่ คุณ ปิน โต ทำ ให้ ได้ รับ รู้ เรื่อง ราว ของ อีก ส่ง หนึ่ง  เขา มี ความ เป็น อยู่ อย่าง ไร  ภูมิประเทศ 
ของ แต่ ละ ที่ก็ ต่าง กัน  เขา มีนํ้า ตก  แต่ เรา มี ดอย  ทำ ให้ เห็น ว่า ประเทศ ของ เรา มี อะไร ที่ น่า สนใจ อีก เยอะ 
ถ้า เรา บริหาร จัดการ อย่าง ถูก ต้อง  เรา รักษา อย่าง ไร เพื่อ ให้ ลูก หลาน เรา สืบ ทอด ต่อ ไป  มัน เหมือน กับ 
การ ปู เส้น ทาง ให้ กับ ลูก หลาน เรา  ว่า ถ้า คุณ ทำ แบบ นี้ คุณ ก็ จะ เกิด ราย ได้ 

5.  อะไร เป็น สิ่ง ที่ คุณ คิด ว่า เป็น อุปสรรค ของ การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน? 

สำหรับ ทาง ภาค เหนือ คือ ควัน  สภาพ อากาศ ที่ ไม่ ค่อย ดี  ใน ช่วง นี้มี การ เผา เยอะ ท่า ให้ หายใจ ไม่ สะดวก 
นัก ท่อง เที่ยว ก็ ไม่ ค่อย มา  และ ยาก ต่อ การ ควบ คุม มากๆ  เพราะ ชาว บ้าน เขา มี ความ เชื่อ แบบ นี้ มา นาน 
แล้ว  จาก ที่ เห็น พื้นที่ เขียว ขจี ท้อง ฟ้า สด ใส กลาย เป็น ท้อง ฟ้าสื ส้ม  การที่ ชาว บ้าน มี ความ เชื่อ แบบ เก่าๆ 
เรา ไม่ สามารถ ไป เลี่ยน ใน ความ เชื่อ ของ เขา ได้  ความ คิด ของ คน ใน ชุมชน ทำ ให้ ขาด โอกาส ใน การ พัฒนา 
รวม ทั้ง การ ไม่ ได้ รับ การ อนุมัติ จาก ผู้ใหญ่ ที่ เขา ไม่ เห็น ด้วย ท่า ให้ เรา ไม่ สามารถ ไป ต่อ ได้  การทำ การ 
ท่อง เที่ยว โดย ชุมชน เลย เกิด จากกลุ่ม เล็กๆ ที่ ท่า ด้วย ใจ จริงๆ  เพื่อ ที่ จะ ท่า ให้ ชุมชน มี พัฒนา ที่ดี ขึ้น รวม ถึง 
ชีวิต การ เป็น อยู่ ของ ชุมชน  บาง คน มอง ว่า พอ มี คน เข้า มา จะ ท่า ให้ วิถี ชีวิต ของ เรา จะ เปลี่ยน ไป หรือ เปล่า 
มัน เปลี่ยน ไป แต่ มัน เปลี่ยน ไป แต่ก็ ไม่ มาก และ เปลี่ยน ไป ใน ทาง ที่ดี ขึ้น 

6.  ความ ช่วย เหลือ หรือ การอบรม แบบ ไหน ที่ คุณ คิด ว่า ช่วย สนับ สนุน มัคคุเทศก์ ท้อง ถิ่น ของ การ 
ท่อง เที่ยว โดย ชุมชน ได้? 

การ เล่า เรื่อง  เพราะ ถ้า มัคคุเทศก์ ใน ชุมชน เล่า เรื่อง ไม่ สนุก ไม่ รู้ เรื่อง ก็ จะ ทำ ให้ คน ที่ มา ท่อง เที่ยว ไม่ ได้ 
ไม่ ได้ อะไร กลับ ไป จริงๆ  ได้ มา แค่ สัมผัส บรรยากาศ  สัมผัส วิถี ชีวิต  ท่า ให้ ไม่ รู้ เรื่อง ราว ว่า เกิด ขึ้น มา ยัง เป็น 
ยัง ไง บ้าง  ขั้น ตอน การ เรียง ลำดับ ใน การ เล่า เรื่อง ว่า ควร จะ เรา ใน ส่วน ไหน ก่อน  ประวัติ ก่อน ไหม  หรือ  จะ 
พูด สถาน ที่ ท่อง เทียว  อยาก ให้ มัคคุเทศก์ ได้ มา เรียน รู้  และ มี แนว ทาง แบบ ไหน บ้าง ที่ มัคคุเทศก์ จะ ทำ ให้ 
นัก ท่อง เที่ยว ประทับ ใจ ใน การ มา ท่อง เที่ยว ใน แต่ ละ ทริป 


